


જાગૃત ઉજાગર 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા ॥ પાટીદાર સમાજ ભવન - નખત્રાણા 
“પાટીદાર રબોંડિંગ'' ખાતે સસ્થાકીય હોમ કોરોન્ટાઈન ની સુવિધા 


આપણી પાટીદાર રબોંડિંગ નખત્રાણા ખાતે 
તારીખ ૧૬/૦૫/૨૦૨૦ થી સંસ્થાકીય 
કોરોન્ટાઇન ની સગવડ પૂરી પાડવાની શરૂઆત 
કરી છે. શરૂઆતથી સ્થાનસિક સરકારી 
અધિકારીઓના સહયોગ થકી આપણા પાસે 
આપણા પાટીદાર પરિવારો ના આજ સુધીની 
તારીખે ૧૪૫ ની સખ્યા આપણે પાર કરી અને 
તેમની વ્યવસ્થા આપણે સભાળી રહ્યા છીએ. 

હોમ કોરોન્ટાઈન થયેલ સભ્યોને દિવસભર 
જરૂરિયાત મુજબ ડોક્ટરી ચેકઅપ કરવામાં આવે 
છે, અને ત્રણ ટાઈમ સવાર બપોર સાંજ નું અલગ 
અલગ મેનુ સાથે નાસ્તો તથા ભોજન આપવામાં 


આવે છે. અને શ્રી સમાજના પ્રમુખશ્રી 





અબજીભાઈ કાનાણી અને મહામત્રી શ્રી 
પુરુષોત્તમભાઈ ભગત કોમ્યુઃિકેશનમાં રહી 
પોતાની ફરજ અને જ્ઞાતિજનો પ્રત્યેની લાગણી 
અદા કરી રહ્યા છે. 

સસ્થાકીય કોરોન્ટાઇન ના સાત દિવસ પૂરા 
થાય છે તેમને વિદાય આપવામાં આવેછે, અત્યાર 
સુધી ૧૩૦ સભ્યોને સસ્થાકીય સાત દિવસનો 
કોરોન્ટાઇન પિરીયડ પૂરો થતો હોઈ આપણે 
સમાજ ભવન નખત્રાણા પાટીદાર રબોંડિંગ થી 
તેઓને વિદાય પણ આપીએ છીએ. હાલ હવે ફક્ત 
૧૫ની સખ્યા રહી છે. જનાર આપણા જ્ઞાતિજનો 
કાર્યકરો ની સેવાને વખાણી અને સેવા કરનાર 
કાર્યકર્તાઓની સેવાને ધન્યવાદ પણ આપેલ છે. 


સૈવા સયોજક : મોહનભાઈ ધોળુ, (મિશન ચેરમેન) પેટલાદ. 


કોરોના વાયરસ ના આ કપરા સમયમાં 
દર્દીઓને મદદરૂપ થવા માટે પાટીદાર સર્વોદય 
સેવાસઘ સચાલિત દેવઅશિષ હોસ્પિટલ 
નખત્રાણા એ પહેલ કરી છે. હોસ્પિટલ માં દર્દીઓ 
માટે દરેક સેવાઓ, જેવીકે ઓ પી ડી ચાર્જ, આઈ 
પી ડી ચાર્જ, ઓપરેશન ચાર્જ, ડિલિવરી ચાર્જ, લેબ 
ચાર્જ વિગેરે તમામ સેવાઓમાં તા.૨૬.૦૩.૨૦ 
થી તા. ૧૭.૦૫.૨૦ સુધી ૫૦ % ડિસ્કાઉન્ટ અને 
મેડીકલમાં ૪૦% ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનુ મેનેજમેન્ટ 
એ જાહેર કરેલ છે 


લોકડાઉન ૧ મા ઉપર મુજબ રાહત 
આપવામાં આવેલ તેને લોકડાઉન ૨ અને લોક 
ડાઉન ૩ માં રાહત ચાલુ રાખવામાં આવેલ. જયારે 
લોક ડાઉન ૪ તા. ૧૮.૦૫.૨૦ થી તા. 
૩૧.૦૫.૨૦ માં હોસ્પિટલ ની સેવાઓ માં ૨૫% 
ની રાહત અને મેડિક્લ માં ૨૦% ની રાહત 
આપવામાં આવેલ. હવે તારીખ ૧ જૃન થી 
અનલોંક ૧ ચાલુ થયેલ છે ત્યારે એજ પ્રમાણે લોક 
ડાઉન ૪ પ્રમાણેની રાહત ચાલુ રાખેલ છે. 
હોસ્પિટલની સેવાઓમાં ૨૫% રાહત અને મેડિકલ 
માં ર૨૦%રાહત ચાલુ રાખેલ છે. 


કચ્છ ના સમાચાર.... 


ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના દરિયા કાઠે નિસર્ગ વાવાઝોડું ત્રીજી જૂને ત્રાટકવાની ભીતિ હોતાં કરછમાં તત્ર 
ને સાબદુ કરાયુ છે. ડીપ્રેશન ની અસર તળે ૪-૫ મે ના વરસાદ ની આગાહી છે. 


નર્મદા મુદ્દે કઃ9 નુ રાજકારણ ગરમાયુ... 


. પૂર્વ રાજ્ય મત્રીની બીજી યાદી માં પણ રજૂઆત થઈ. 


વાસણ ભાઇ કહે છે 'નો કોમેન્ટ." તમામ આગેવાનો એક થાવ. 
તેમજ રવિવારે કોરોના નો એક પણ કેશ ન નૌધાતા તત્ર મા હાશકારો. 





વાઝોડાં ભા તૈયારી 





ઉ જાના પરધ્યાનન આપો, થાત 
રહો, ગભરાથો નહી 

# તમારો કોન ચાર્જ રાખો, કનેક્ટીવિટીને 

| સુનિક્ષિત કરો, ૬115નો ઉપયોગ કરો 

9 વાવાઝોડા અંગેના સમાચારો માટે 
રિયો સાંભળો, ટીવી જઓ, છાપા 
વાંયો 

9 તમારા જડરી દસ્તાવેજો અન 
પ્રમાણપત્રો વોટરકૃટ રહે તે રીતે મુકો 


જ૩રી સામાનની ઇમરજન્સી કીટ તૈયાર 


રાખો 
9 તમારા ઘરને સુરક્ષિત રાખો 
9 ધારદાર વસ્તુઓને છટ્ટી રાખશો નહી 
૪ પાલતુ પરા પક્ષીઓની સુરક્ષાની 
ખાતરી કરો 


ર". 8 જામા ક. નાં જ્ન્મ ાનણઇજસછુરનળજ ન સ રન્ય 
ધાડા તનો 


સાડ . 


શન 
ઝો 
વા ત દરમ્યાન ર અને બાદમાં 
ક સા | પગલ 1! 
ઘરની અંદર 


છ કઝ અન ગસ સપ્લાય બંધ રાખો 

હ દરવાજાઓ અન બારીઓ બંધ રાખો 

જ જો તમારું ઘર અસુરક્ષિત હોય તો 
વાવાઝોડા પહેલા સ્રક્ચિંત સ્થળે 
પહોંચી જાઓ 

0 રક્યો પર સમાચાર સાંભળો 

હ ઉકાળેલું અન યોખ્ખું પાણી પીઓ 

9 સ્થાનિક તંત્ર તરકથી સુચના મળે તેનું 

ર] પાલન કરો 


#---ચક-ગ 


જો તમે બઢાર હોવ તો 


9 તૂટેલી બિલ્કીગમાં પ્રવેશ કરવો નહીં 
9 ઇલેક્રીકના તૂટેલા થાંભલા, વાયરોન 





અડવું નહો 
# ધારદાર વસ્તુઓથી દર રહેવું 
૭ ઝડપથી સુરક્ષિત સ્થાનમાં આશ્રય 
1 મેળવવો 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસતુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા''૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


ર પ્રશ્ન:- અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા યોજાયેલ અધિવેશન તવારીખ. 
૧) પ્રથમ અધિવેશનઃ ૧૯૬૦, પ્રમુખ-શ્રી શિવદાસ કાનજી પટેલ 
ર) દ્વિતીય અધિવેશનઃ ૧૯૭૭, પ્રમુખ-શ્રી ખીમજી નાગજી પટેલ 
૩) તૃતીય અધિવેશનઃ ૧૯૮૫, પ્રમુખ-શ્રી ખીમજી નાગજી પટેલ 
૪) ચતુર્થ અધિવેશનઃ૧૯૯૩, પ્રમુખ-શ્રી પ્રેમજી પુજા પટેલ 
૫) પંચમ અધિવેશનઃ ૨૦૧૦, પ્રમુખ-શ્રી રામજી કરમશી પટેલ 
પરેશ જયતિલાલ ધનાણી, કલકતા. 


(ગઈકાલ) નો પ્રશ્ન :- સનાતન ધર્મ પત્રિકાના માસિક અકોમા આવતા કોઈપણ ચાર લેખો (કોલમ) 
અને તેના લેખકો ના નામ કહો ? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે જે તારીખ નો પ્રશ્ન છે તે રાતના ૧૨:૦૦ સુધીમા 
વોટ્સ એપ દ્વારા મોબાઈલ નબર ૭૭૧ ૮૯૭૭૪૭૭૪ પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોચે, આપણો અવાજ. ચાલો ઘર ઘર સુધી પહોચાડીએ. 





નેહા-દિનેશ પુત્રી દિશા સાખલા - ૩ર 

આજથી 750 દિવસ પહેલા માત્ર ભારતમાં 
જ નર્હી પુરા વિશ્ચમાં પાટીદાર સમાજના બધાનાં 
મનમાં એક જ પ્રશ્ન સતત ચાલતો હતો. ડ।૫૫/ 
[6100/1469 ૦લ૯111પ૫દ્વાં માં શું હશે? કોણ 
ભાગ લઇ શકશે? એમા મારુ યોગદાન શું? એવા 
અનેક સવાલોનો જવાબ એટલે યુવાસઘ-કેન્દ્રીય 
સમાજ માટે નવા લક્ષ્યાકો સાથેનો 1/1 51010૦. 

મને પણ ઉત્સુકતા હતી આ કાર્નિવલની, 
મને પણ ભાગ લેવો હતો. અને એક દિવસ 
એન્કરીંગના સિલેકશન નો મેસેજ વાચતાજ જાણે 
મારી ઇચ્છા ને પાંખ મળી. ભારતભરમાંથી 
આવેલ પાર્ટીસિપેટ્સમાથી સિલેક્ટ થવુ આવી 
મેગા ઇવેન્ટમાં પ્રથમ વખત મારી સમાજ વચ્ચે 
એન્કરીંગનો અવસર મળવો જાણે સ્વપ્ન જ હતુ. 
લાગે છે જાણે હમણા જ તો $પ" [0100/90469 
વ્લાાંપલ્યાં પત્યો, હમણા જ તો નવા મિત્રો 
બનાવ્યા, હમણા જ તો જાણે શેરડીનો રસ પીધો, 
હમણા જ તો જાણે હું 010011 વદ્વા1૦૦ માં 
પાર્ટીસિપેટ્સ થયી હતી, હમણા જ તો જાણે 
બોલવાની શરૂઆત કરી હતી એટલે કે એન્કરીંગ 
કરવાની.હા, ડાઇ૫/ [11007૦046૦ €દ11|પ/દાં 
મારા માટે લાઈફ ચેજિગ ઇવેન્ટ બની ગઈ હતી, 
જેના માટે... 

114111૯5 10 0ઉરિ, 
1111૯5 1૦ 10॥0૧વા1)/ત ડતા1ાવ]|.. 


૧૪૩મી રથયાત્રા ૨૩ જૂને સાદગીથી યાત્રા 
નીકળશે. 

ભજન મડળી, ટ્રક, ઝાખી આ વખતે નહીં 
હોય.માત્ર એક કે બે ગજરાજ રથયાત્રામાં જોડાય 
તેવા પ્રયાસ રહેશે. 

માત્ર ૩ રથ જ યાત્રામાં જોડાશે. 

પ જૃને જળયાત્રા મહોત્સવમાં માત્ર પૂજારી અને 
ટ્રસ્ટીઓ જ જોડાશે. 

રથયાત્રામાં રથ ખેચનાર ૩૦ જેટલા 
ખલાસીઓ સિવાય લગભગ કોઈ નહીં હોય. 

ભગવાનના મામેરામા આ વખતે માત્ર એક કે 


વૈદેહી કાતિલાલ સાખલા, સિજ્ઞર (નાસિક). 


સનાતન ધર્મ પત્રિકાના તમામ વાચકો ને શ્રી 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ ની એક 
ગરવી અને ભાગ્યશાળી દીકરી વેદેહી કાંતિલાલ 
સાંખલા ના જય લક્ષ્મીનારાયણ..... જય શ્રી 
કૃષ્ણ, 

એસ.યુ.વી. નોલેજ કાર્નિવલનો મારો 
આત્માનુભવ અનન્ય, જ્ઞાનવર્ધક અને સાહસિક 
રહ્યો. એન્કરિંગ ક્ષેત્રમા મારો વ્યક્તિગત અનુભવ 
હતો, પરતુ કડોદરા સમાજવાડીમાં થયેલ ભવ્ય 
/10|૦ા મા પ્રિતી દીદી અને દિપાલી દીદીના 
માર્ગદર્શનથી મારા આત્મવિશ્વાસ માં અભિવૃદ્ધિ 
થઈ અને મારા કલા ગુણોને વ્યાવસાયિકતાનો 
સ્પર્શ થયો. નોલેજ કાર્નિવલના ભવ્ય ઇવેન્ટનુ 
ઓપનિંગ સેરેમની અને ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં 
એન્કરિંગનુ સૌભાગ્ય મને મળ્યુ તે માટે હુ 
આયોજકોની ત્રકણી છુ. વકૃત્વ સ્પર્ધાની ત્રણેય 
રાઉન્ડની એન્કરિંગ કરતી વખતે 1642 દિકરા- 
દિકરીઓનું અદભૂત ટેલેન્ટ જોઈ હું વિસ્મય ચક્તિ 
થઈ ગઈ. 

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ગીતામાં કહ્યુ છે, "જો 
કર્મ કો ફલ કે લિયે. કરતા હે, વાસ્તવ મે ના ઉસે 
ફલ મિલતા હે ઓર ન હી વહ કર્મ કર પાતા હે.' 
એવી જ રીતે એસયુવી નોલેજ કાર્નિવલ દરમિયાન 
અમે નિષ્કામ ભાવે જે નાનક્ડું યોગદાન આપ્યું 
એના ફળ સ્વરૂપે અમોને સમાજનો બહુ જ વહાલ, 
પ્રેમ અને આશીર્વાદ મળી રહ્યો છે જે માટે હુ શ્રી 
સમાજ, 

યુવાસઘ અને એસ.યુ.વી. ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ 
ની આભારી છુ. 


ન્‌ 


બે લોકોને આમત્રિત કરાશે. 

રણછોડ મદિર તરફથી આ વખતે એક કે બે 
લોકોનેજ આમત્ર હશે. 

૨૧ જૃને નેત્રોત્સવ વિધિ, 

સૂર્યગ્રહણ હોવાથી આ વખતે બપોરે ૪ વાગ્યા 
બાદ થશે. 

મદિરમાં ભીડ ન થાય એવુ આયોજન કરવામાં 
આવશે. 

સરકાર તરફથી જે દિશાનિદેશ મળશે તેનું 
પાલન કરવામા આવશે. 


